MáitAiðarrii til stuðnings kirkju og kristindómi íslendinga, 
gejið út af hinu ev. Iv.t. kirkjufélagi Isl. t Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


9. árs. 


WINNIPEG, NOVEMBER 1894. 


Nr. 9. 


Jólanóttin. 

Kftir séra Lárns IlallJórsson . 

(Lag: llulde DöJ ; í Bergreens Sange til Skole/wi/g, i. h., nr. 2S. 

Dýrðleg nótt; 

(litnmt á jörð'u, kyrrt og liljótt. 

En á ljimni Jjósin ljóma, 
lýsa drottins huldu dóma. 

Degi spáij- dýrðar skjótt 
dýrðleg nótt. 

Heilög nótt. 

Himnasveitin stígr tljótt 
niðr á jörð með Ijóssins tjóma, 

Ijúfar engla raddir hljóma. 

Lofar drottin hátt og hljótt 
heilög nótt. 

Jólanótt 

jörðu flytr gœða gnótt. 

Hirðar ganga’ að helgri jötu, 
heimsins feta frelsis götu. 

Jesús sefr í jötu rótt 

jólanótt, 



—130— 


Skattgjalclið. 

Prédikan út af Matt. 17, 24(,,Geldr meistari yðar skattgjaldið?"). 

Flutt í Winnipeg sunnud. 28. Okt. síðast liðinn (23.0. trín.) af ritstjóra Sa/n. 

þér rainnizfc þess líklega fiestir, aö ein af sökum þeiin, sem 
bornar voru á frelsara voi'n af hinum gyðinglegu óvinum hans 
frammi fyrir ilórastóli hins rómverska landstjóra Pilatusar, var 
það, a5 hann bannaði að gjalda keisaranum skatt. „Vér höfutn 
komizfc að því, segja þeir, að þessi (tnaðr) afvegaleiðir alþýðuna, 
bannar að gialda keisaranum skatt og segist vera konungrinn 
Kristr" (Lúk. 23, 2). þessi ákæra, að Jesús bannaði að gjalda 
keisaranum skatt, var vitanlega algjörlega ósönn og ástœðulaus. 
Frá sítru öfuga sjónarmiði gátu hatrsmenn Jesú meðal hins 
gyðinglega prestalýðs borið það fratn, að hann afvegaleiddi al- 
jiýðuna. Hann kenndi að mörgu leyti alveg þverfc á móti því, 
sein þeir kenndu. Hann sió svörfcu stryki yiir svo inargt og 
margt, er þeir liéldu fram eins og guðlegum sannleik. Hann 
sagði Jtessura andlegu leiðtogum lýðsins svo hisprslaust til synd- 
anna. Hann sagði mönnum biátt áfram, að með réttlæti Farí- 
seanna, fremstu mannanna meðal hinna skriftlærðu, væri ó- 
mögulegt að komast inn í guðs ríki. Svo það var eins og 
við mátti búast, að þegar þeir á endanum höfðu náð Jesú á sitt 
vald og voru kornnir nteð hann fram fyrir hinn borgaralega dótn- 
•stól landsins til þess að bera þar á hann sakir, ];á myndi ein 
aðalsökin verða þefcta, að hann leiddi alþýðuna afvega. Ur því 
þeir vildu ekki ganga inn á það, að þeir sjáliir með kenningum 
sínum og framkomu sinni yfir höfuð leiddi alþýðuna afvega, þá 
var svo setn sjálfsagt, frá þeirra sjónarmiði, að hann leiddi al- 
jtýðuna afvega. Enn þá sjáifsagðari var síðasta ákæran, er 
fram var borin gegn Jesú, að hann segðist vera konungrinn 
Kristr. Hann var eins og vér vitum hinn fyrirheitni Messías, 
sem allt gamla testamentið hafði um spáð og trúaraugu allra 
ísraelsbarna höfðu mœnt til gegrtum aldirnar. Hann gjörði 
kröfu til að vera jtessi einstaklega, guðlega persóna.— konungr- 
inn Kristr. Og frammi fyrir dómstóli Pílatusar stóð hann há- 
tíðlega og hjartanlega við þessa kröfu sína. En sú sök, að hann 
bannaði að gjalda keisaranum skatt, hún var frá rótum upplog- 
in; ekki minnsti ílugufótr fyrir þeirri ákæru. það sést svo 



131— 


greinilega á guðspjallinu fyrir daginn í dag, hinn 23. sunnudag 
eftir trínitatis. það guðspjall kerar nefnilega með söguna um 
það, þegar Farísear, í því skyni að veiða Jesúm í orðum, sendu 
til hans nokkra menn af sínum ilokki ásamt fvlgdarmönnum 
Heródesar og létu þá leggja þá spurning fyrir hann, hvaö 
honum sýndist utn það, hvort leyfi’.egt væri að gjalda keisaran- 
um skatt eða ekki. Jesús, sem las vonzkuna út úr hjörtum 
þeirra, svaraði: ,,Hví freistið þár mín, hr ssn irar? : en sagði 
síðan, að þeir skyldi sýna sér skattpeninginn. þeir gjiirðu j’að, 
og spuröi hann þá svo, hvers myn l og nafu st oði á Innutn. 
þeirsögðu sem var, — neyddust til að segja eins og var, — að 
það \ p æri mynd og nafn keisarans. „Gjaldið þá keisaranum það, 
setn keisarans er, og guði það, sem guðs er‘ sagði Jesú.s.— þvert 
ofan í þessa yíirlýsing frá Jesú láta þeir, er þeir eru komnir 
með hann eins og bandingja fram fyrir Pilatus, fulltrúa keisar- 
ans í Rimaborg, eina ákæruna gegn honum vora það, að hann 
banni að gjalda keisaranum skatt. þvílíkt satnvizkuieysi! því- 
lík rakalaus, blygðunarlaus lygii —■ Enda sjáum ver í píslar- 
sögunni lijá guðspjallamönnunuin, að Pdatus sinnir þossari 
lyga-ákæru ékki lifandi ögn, né heldr fyrstu ákærunni, se:n 
gekk út á það, að hann afvegaleid li alþýðuna, Hann tók að 
eins seinustu ákæruna til greina, þi, að hann segðist vera kon- 
ungrinn Kristr. Hann vildi vita, hvernig í því lægi. Jesús 
játaði því, að hann væri konungr, en gjörði ]tá grein fyrir kon- 
ungdœmi sínu, að ríki sitt væri ekki af þessuin heimi, — talaði 
utn sjálfan sig sem fæddan og í heiminn kominn til þ.'ss að bera 
vitni um sannleikann. í )?ví var konungdœmi hans fólgið. það 
snerti augsýnilega alls ekkert stjórn landsins eða liin póiitisku 
mál Gyðingalýðs, og þá var Pílatusi auðvitað nóg. Og úr þvi 
að þessi ákæra var fallin, þá skildist honum brátt, að hinar á- 
kærurnar, ltdva sú, að Jesús bannaði að gjalda keisaranum 
skatt, rnyudi einrtig vera lyga-uppspuni og mnrkleysa ein. 
Niðrstaða sú, er Pílatus kemst að, et'tir að hafa rannsakað mál 
Jesú, er þetta: „Eg linn enga sök með þessum manni“. Hann 
kvað að vísu eins og öllum er kunnugt á endanum, af hugleysi 
og hræðslu við Gyðinga, upp dauðadóm yfir Jesú. En hann vissi 
og játaði, að Jesús var saklaus, þegar hann felldi þann hræðjlega 
d'örn, 



Eg minnist þessa atviks úr píslarsögu Jesú út af spurning 
þeirri, er textinn minn kenr.r með: „Geldr meistari yðar skatt- 
gjaldið?" því að j.ó að þessi spurning ekki eiginlega snerti ákær- 
una þessa sérstöku frá fjandmönnum Jesú til forna um það að 
hann banni að gjalda keisaranum skatt, þá liggr opið fyrir út 
af' henni, stýlaðri til lærisveina Jesú, að hugsa um sama efnið. 
Með öðrum orðum: Vér fáum ástœðu til út af þessari spurning 
að minnast mótmælanna, sem á öllum öldum hat'a komið fram á 
móti kristindóminum fyrir það, að hann sinni svo lítið hinunr 
borgaralegu skyldum manna. því það er virkilega sögulegr 
sannleikr, að þó að Pílatus algjörlega sýknaði höfund trúar 
vorrar af ákæru þessari, sem eg hefi sérstaklega verið að tala 
um, eins og af öllum hinum sökunum, sem á hann voru bornar, 
þá var sú ákæra greinilega vakiu upp aftr frá dauðum óðar en 
liin kristna kirkja var til orðin og trúin á frelsarann hafði haf- 
ið sigrför sína víðsvegar út um heiminn. það er Gyðingrinn 
gangandi í einni at' hinum mörgu útgáfum, sem hann 
hetír birzt í á liðnum öldum. Vantrú heiðingjanna tók 
við af vantrú Gyðinga og slengdi stöðugt þeirri ákæru út 
gegn kristnum mönnuin, að þeir trúar sinnar vegna einnti svo 
litið eða jafnvel gleymdi algjörlega hinum borgaralegu skyld- 
um sínum; umhugsanin væri öll um þetta íinyndaða föðurland á 
himnum, en um hið jarðneska föðurlandið, þess hag og þess 
framför í oorgaralegum efnum, hugsuðu þeir svo sorglega lítið. 
þeir hirti ekki um að borga sitt jarðneska, borgaralega skyldu- 
gjald. Trúin };eirra bannaði þeim augsýnilega að gjalda keisar- 
anutn skatt. j)eir, sem á fornöld kristninnar héldu þessutn á- 
kærum á lofti, höfðu nú óneitanlega nokkra átyllu fyrir svona 
löguðum sakargiftutn gegn kristnum mönnum. í hinum 
hræðilegu ofsóknum, sem þá gengu livað eftir annað yíir kirkj- 
una og alla limi hennar, voru kristnir menn dœmalaust sterkt 
freistaðir til að meta allt þetta jarðneska sem hégóma eða einsk- 
is virði. Trúar sinnar vegna voru þeir eins og útlagar á eyði- 
mörk, livervetna eins og landflótta, hvervetna eins og í dauöan- 
um Heimrinn hratt þeim frá sér, vildi ekki viðrkenna þá eða 
neitt, sem þeim heyrði til. Og svo gat þá líka oröið meir en 
lítil freisting fyrir marga til þess að fyllast óbeit á öllu því, 
sem veraldjegt kallast, fyrirlíta það og jafnvel liatast við Juið. 



—138— 


0g sumir féllu fyrir þeirri freisting. Og þar með varð til á- 
tylla fyrir óvini kristindómsins til þess að koma með hinar um- 
rœddu sakargiftir. Og þessar sakir, sem óvinir kristninnar, í 
mörgum einstökum tilfellum höfðu á móti játendum kristnu 
trúarinnar, urðu um leið mjög eðlilega, en þó algjörlega rang- 
látt, að sakargiftum á móti kristnu trúnni. það liggr æfinlega 
svo undr nærri, að blanda saman málefni og mönnunum, sem á 
málefnið segjast trúa. M defninu er gefin sök á þvi, sem 
rangt eða öfugt kann að vera í framkomu þeirra inanna, sem 
því sama málefni halda fram. 

þegar menn, eins og inargir kristnir rnenn gjörðu á þessuin 
fornu ofsóknaröldum, féllu fyrir þeirri freisting, er þá var svo 
ákaflega sterk, að draga sig sem allra tnest út úr heiminum, þá 
mátti með fullri ástœðu segja: þeir gjalda ekki keisaranum það, 
sem keisarans er; þeir gjalda ekki sitt jarðneska skattgjald. 
En frelsarinn, konungr kristninnar, á sannarlega enga sök á 
því. Ef beint er að oss, læiisveinum frelsarans, spurning text- 
ans: „Geldr meistari yðar skattgjaldið ? ‘ þá svöruin vér henni 
hiklaust játandi, alveg eins og Pétr í nafni sjálfs sín og hinna 
annarra lærisveina til forna svaraði já upp á þessa spurning, er 
hún var fyrir þá lögð. Hann galt sitt skattgjald í öllum 
mögulegum skilningi, þegar hann dvaldi hér á jörðinni íklæddr 
mannlegu holdi. Og í samhljóðan við það höfum vér skýlaust 
boð hans um það, gildanda fyrir alla hans lærisveina allttil dag- 
anna- enda, að fullnægja einnig þessum jarðnesku, borgaralegu 
skyldum. Og vér lesum það út úr kenning hans og allri fram- 
komu hans á hans holdsvistardögum, að hálfan kristindórninn 
vanti, ef þessar jarðnesku, borgaralegu skyldur eru algjörlega 
vanrœkt.ar. 

Eg ætla nú að hætta að tala um kristna raenn í fornöld og 
átyllu þá, sem þeir gifu vantrúnni, fyrir þessari ákæru gegn 
kristindóininum, að liann léti menn hirða svo lítiö um borgara- 
legar skyldur. En í þess stað minnast á þetta mál í sambandi 
við sjilfa oss; því þó að nú sé iildin önnur, og því fari yíir liöfuð 
að tala mjög fjarri, að kristnir menn í nútíðinni hafi freisting 
til að draga sig út úr heiminum eins og inunkarnir eða einsetu- 
mennirnir til forna, þá man eg vel eftir því, aö það er enn úr 
vantrúaráttinni aftr og aftr verið að brigzla mönnum kirkjunn- 



184 — 


ar, svð frainarlega sem þeir sýna sig líklega til a5 gjöra veru- 
lega alvöru af sínum kristimlómi, um þetta sarna, að þeir sé svo 
skammarlega litið með í því að styöja borgaralegar framfarir 
mannfélagsins. Eg man eftir því, að eitt aðalatriðið í mótspyrn- 
unni frá íslenzku vantrúnni Jiér hjá oss gegn liinu kirkjulega 
starfi voru og hinutn kirkjulega félagsskap vorum, er einmitt 
þetta, iið kirkjan, hin evangeliska lúterska kit'kja vor, hljóti 
sökum trúarlærdótna þeirra, er hún Irelclr á lofti, að verða 
þröskuldr á vegi fólks vors til menningar og borgaralegra fram- 
framfara. þeir sýnast, allir þessir andstœðingar kirkju vorrar, 
að ganga út frá því sem nokkru sjálfsögðu, að heppnist kristin- 
dómsstarf vort, þá sé þar með tekið fyrir það, að íslenclingar hér 
í landi geti nokkurn tíma orðið það í borgaralegu tilliti, sem 
þeir eigi að verða, gefið keisaranum það, sem keisarans er, goldið 
mannfélaginu hér sitt sjálfsagða skyldugjald. Til þessa mætti 
nú reyndar með allra beztu samvizku svara því, að eftir því, sem 
enn er komið fram, eru heldr litil rnerki þess sýnileg, að þeir 
af löndum vorum, sem gengið hafa í skóla vantrúarinnar, sé 
líklegri en menn kirkjunnar til þess að lyfta íslenzkum almenn- 
irigi í borgaralegu tilliti. En eg sleppi þessu algjörlega. Og 
dreg heldr nokkuð annað fram, sem hlýtr að hat'a miklu meiri 
þýðing með tilliti til spursmáls þess, sem um er að rœða. það 
er á yfirstandandi tíð í óðaönn verið að mennta heiminn. það er 
ekki það land til nú neinsstafar um víða veröld, að ekki sé þar 
einhver ("rfl sett í gang til þess að lyfta fólkinu, sem þar er, upp 
úr villudórni og eymd liðinna alda. Land eftir iarid, þjóðflokkr 
eftir þjóðflokk, sem áðr huldist af myrkri allskonar villudóms, og 
stóð svo gott sem algjörlega utan \ - iö hinn eiginlega mannheim, 
er á vorum mannsaldri óðfluga að komast inn í mannkynssög- 
una. Ljós menningarinnar, frelsisins og framfaranna cr óðum 
að breiðast út um hið myrka rmyjnland, Afríku, á þessum síð- 
ustu tímum. Alveg eins ytír hinn mikla eyjaheim í suðrhotínu 
hinum megm á hveli jarðarirmar. Alveg eins meðal austrálfu- 
þjóðanna. Alveg eins, í hverja átt sem litið er. Villumennirn- 
ir, blámennirnir, „barbararnir" hringinn í kringum jarðarhnött- 
inn eru óðfluga að rísa upp frá dauðum og koma inn í mann- 
kynssöguna, inn í hóp lifandi manna. ])eir eru að umskapast 
og fá í sig mátt til þess að taka þátt í allsherjar menningarstarfí 



135— 


mannkynsins. þeir eru óSuin að fá í sig hœfilegleik til J’ess aS 
gjalda skatt til ínusteris nienningarinnar, eins og aðrar siðaðar 
þjóðir. þvílík makalaus framfaraöld, þessi, sem vér lifum á! ■—■ 
En hvað er nú lífsaflið eða máttarfjöðrin í þessum framförum? 
það er enginn vafi á því, að það er kristindómrinn fremr öllu 
öðru. það er mannkynssögunnar mesta kristniboðsöld, þessi> 
sem vér lifum á. Og útbreiðsla menntunar og mannréttinda 
og frelsis og borgaralegra framfara í hinum mörgu löndum, sem 
lengst af hafa verið hulin myrkri, stendr í sambandi við þetta 
ákaflega stórkostlega og víðtœka kristniboð nútíðarinnar. það 
að fólk í þessum mörgu villumannalöndum, sem verið hafa, er 
hópum saman að koma inn í mannkynssöguna, það er bein af- 
leiðing af hinu kristilega frelsiserindi, sem kristniboðendrnir 
hafa þangað flutt. Eg sé það ekki eins vel á neinu eins og þessu 
makalausa, sem liinir kristnu trúboðar Iiaí'a komið til leiðar 
viðsvegar um heiðingjalöndin einmitt á vorri tið, hvílíkt undra- 
afl ki istindómrinn hefir til þess að lyfta mannfélaginu í borgara- 
legu tilliti til meiri og meiri fullkomnunar. Og það setti út af 
Jiessu eina atriði að vera öllum Ijóst, livort menn muni ekki 
verða líklegri til þess að gjalda mannheiminum sitt skattgjald 
með því að ganga í trúarskólann Jesú Krists, heldr en í skóla 
vantrúarinnar. -— Eg hýst auðvitað við, að vantrúin mótmæli 
því, sem hér er sagt. Eg veit, að óvinir kirkju og kristindóms 
svo og svo margir neita Jrví, að menningar-framfarirnar í hinum 
svo kölluðu heiðingjalöndum sé ávöxtr af kristniboðinu, sem 
þangað hefir verið flutt. En slík mótmæli eru þýðingarlaus. 
það er vitnisburðr sögunnar, þetta, sem eg hefi dregið fram. það 
er ekki eitt dœmi þess áþessari sömu framfara- og uppjlýsingar- 
öld, að áhangendr vantrúarinnar hafi tekið sig upp og lagt á 
stað út í villumannaheiminn í því skyni að eyða þar eymdinni 
og ájijáninni, kvölinni og kúganinni, sem legið hefir yfirfólkinu 
í gegnum aldirnar eins og ólyftanda dauðans farg, breiða þar út 
Ijós menntunar og mannúðar, frelsi og framfara í borgaralegum 
efnum. A.llt, sem í því tilliti er gjört í heiminum á þessari 
yfirstandandi tíð, það er frá trúarlegri, kirkjulegri, kristilegri 
rót ruunið. Og með því að sitja heima, meðan kristin kirkja 
hefir sína erindsreka úti í öllum áttuin til þess að ryðja mennt- 
aninni braut inn í Jtessa myrku og œgilegu afkima mannheims- 



ins, kovna ]?es.sir hinir menn meö þegjandi viðrkcnning fyrir 
því, fullkomna staSfeating j;ess, að þeir só lcristnum mönnum 
miklu dlíklegri til að gjalda skatt til heimsmenningarinnar. 

Spurning textans var þessi: Geldr meistari yðar skattgjald- 
ið? — Pétr svaraði henni með já, og vér svörum henni sjálfsagt 
allir eins, í öllum mögulegutn skilningi. Frelsari vorþarf engr- 
ar réttlætingar við frá vorri hálfu því viðvíkjanda, að hann liafi 
goldið sitt skattgjald. Og á því, sem tekið var fram nú næst á 
undan, höfum vér séð, að þegar kristna trúin er í lagi eins og 
j’-fir höfuð að tala hjá þeim mönnum, sem eru að bera erindið 
drottins fram í h'eiðingjalöndunum, þá er þar trygging fengin 
fyrir því, að kristnir menn geti þó virkilega goldið mannheim- 
inum sitt skattgjald. Svo eg sleppi spurningunni líka í því til- 
liti. En eg vík henni nú við, og ber hana fram í nýrri mynd, 
og beini henni að yðr, sem nú eru með mér staddir hér á helg- 
umstað: Gjaidið þér yðar skattgjald? Gjaldið þér sem söfnuðr 
yðar skattgjald? Gjöldum vér íslendingar í þessum bœ eða yfir 
höfuð hér i þessu landi vort skattgjald? — Eg er sem sagt ekki 
eiginlega að tala um skattgjald til guðs. Eg er að tala urn 
skattgjald til mannanna, mannfélagsins. Eg get reyndar með 
fullutn rétti — frá kristilegu sjönarmiði — kallað skattgjahl 
Jtað, er vér allir erutn skyldugir að greiða einstökum náungum 
vorum eða mannfélagi því, sem vér tilheyrum, skattgjald til 
guðs. ])ví skyldurnar allar, sem vér höfutn við mennina, eru 
um leið skyldur við guð. En eg sleppi því nú. Hefi ]rað að 
eins undirskilið, og bið yðr líka að hafa það undirskilið. Bið 
yðr að muna eftir því, að vér getum elcki staðið í skilunt með 
skyldugjald vort til mannfélagsins, mannheimsins í kring unt 
oss, svo að nein mynd sé á, nema þvi að eins að vér í alvöru 
séum kristnir menn, lærisveinar Jesú Kris-ts. En af því leiðir 
enganveginn, að þó að menn tneð ré r tu ntegi kallast kristnir, og 
ákalli frelsarann í alvöru smiii drottin sinn, þá standi þeir hinir 
siitnu í skilum með þetta gjald, er þdirn ber að greiða mannheim- 
inutn. Takmarkið, setn Jesús ltefir s:tt lærisveiuum sínum, er 
óendanlega hátt, og það er að sjálfsögðu dœmalaust ntikið til af 
öfullkomnum kristindómi. Haon getr verið ekta, einlægr og 
hrœsnislaus, þessi ófullkomni kristindómr. Hann getr því að 
sjúlfsögðu verið sáluhjálplegr, komið manni inn í guðs ríki. 



haldið manni íostum í ffuSs ríki. Kristindómrinn a'ctr veriS 02 
er oftast hjá oss þröngr; hann nær svo undr skammt út frá 
sjálfum os.s. En hann á aS vera víStœkr, svo víðtœkr, að vér 
rétt eins og getum breitt út arma kærleikans yfir allan mann- 
heiminn. þvílíkt himinhátt markmið! þvílíkt óendanlegt 
endimark! Gjaldið þér yðar skattgjald? spurði eg. Sumir 
kristnir menn virðast nærri því vera þeirrar skoðunar, að þeir 
standi í skilum við náungann.ef þeir gjöra ekkert á hluta hans, 
.slúst ekki upp á hann, meiða hann ekki. En það er ekki nenm 
smáatriði, þetta, í samanburði við hittallt, sem af manni er heimt- 
að náunganum til handa. Og þetta er ekki það, sem að er spurt- 
í þessu sambandi. það er spurt um virkilegt skattgjald: að 
ieggja eitthvað fram, eitthvað gott fram, náunganum til handa. 
Að elska náungann, að auðsýna honum virkilegan kærleik, í 
verkinu, með framkomu sinni í lííinu, það er virkilegt skatt- 
gjald. Um skattgjald getr ekki verið að rœða til náungans fyr 
en maðr leggr eitthvað til — ekki að eins í hugsunum og orð- 
um, óskum og bœnum, heldr og í verkinu, honum til handa, hon- 
um til blessunar. það má aldrei gleyma því, að þetta skattgjald 
erafhverjum einasta kristnum manni heimtað. Frelsarinn 
heíir mjög alvarlega varað oss við ]h t í, að hann viðrkenni oss 
ekki á dómsdegi, ef vér, að því er þetta snertir, stöndum í al- 
gjörum óskilum þegar vér hverfum úr þessu lífi inn í eilífðina. 
Svo það verðr aldrei of sterklega brýnt fyrir kristnuni mönnum, 
að sjá t.il að eitthvað gott liggi eftir sig í lífinu í þessu tilliti. 
En á aðra tegund af skattgjaldi til þessa jarðneska mannheims, 
vildi eg þó fremr minnast á nú. það er skattgjaldið til mann- 
ielagsins, hið félagslega skattgjald. Að menn eigi að greiða 
nokkurskonar skattgjald einstökum mönnum, standi í virki- 
legri kærleiksskuld við einstaka menn, sérstaklega þá, sern bágt 
eiga, það veit eg valtir fyrir fiestum, þó skilin á því skattgjaldi 
gangi misjafnlega. En að hver einasti maðr standi líka í skuld 
við sitt mannfélag, eigi líka að greiða því svo eða svo stóran 
skatt eftir efnum og ástœðum, það dylst víst sorglega mörgum. 

Hvað liðr þá þessu félagslega skattgjaldi yðar? Gjaldið 
þér yðar skatt í þessu tilliti? — það eru þrjár aðaltegundir af 
félagslífi 11: félagslíf heimilisins, hið kirkjulega, trúarlega, safn- 
aðarlega félagslíf, og þjóðfélagslífið. Ifeimili. það er eitt af 



—138— 


þeim helgustu oröum, sem til eru, þetta orö — heimili. }iér 
eigið allir heimili, eða eigið aS eiga heimili, og það heimili á að 
vera yðr heilagt. Ef heimilið er yðr heilagt, þá gleymið þér 
eigi því, að gjalda því þann skatt, sem þér eruð því um skyid- 
ugir, eða að minnsta kosti þér kappkostið að standa þar í skil- 
um. — Kirlcjan, söfnuðrinn, —- heimilið yðar í andlegu, trúar- 
iegu, sáluhjálplegu tilliti. Já, væri nú þaö f'yrir öllum. Liti 
allir, sem, innritaðir eru í söfnuð hjá oss, með þeim augum á 
kirkjuna sína og söfnuðinn sinn, þá stœði hið kirkjulega félags- 
]íf vort meira en lítið eitt öðruvísi en nú er. það þyrfti þá varia 
að minna menn á skattgjald það, sem þeir eru þessu félagi um 
skyldugir — eg meina ekki sérstaklega í peningalegu tilliti, 
heldr í miklu víðtœkara skilningi. það eru sumir, allt of marg- 
ir, sem þó að þeir hati í söfnuð gengið, viljahafa rétttil að lifa í 
andlegri lausamennsku, hafandi enga ábyrgð á því, hvað gjört 
er fólagslega í sinni eigin kirkju, eða hvað þeitn félagsmálum 
líðr, álítandi sig ekki fremr eiga þar heima en hvar annars stað- 
ar sem vera skal, jafnvel í hópi þeirra, sem ákveðnir et u í því að 
vera á rnóti, ekki að eins þeim sérstaka söfnuði, heldr kirkjunni 
og kristindómnum yfir ltöfuð að tala. Ó, að allir, sem í kirkju 
vorri standa, gæti iært að skoða hana eins og andlegt heimili 
sitt, sem þeir elskuðu eins og sitt eigið líf, sem þá tœki sárt til 
eins og síns eigin hjarta, og sem þeir því iðulega bæt i fram fyrir 
guð í bœuum sínurn eins og sinri bezta vin, einhverja tryggustu 
og mest ómissandi lífsstoðina sína. það væri að standa í skilunt 
með sitt skattgjald til safnaðarfélagsins og kirkjunnar. — þá er 
þjóðféíagið' cða rlkið, sem vér tilheyruin. Hvað líðr skatt- 
gjaldi yðar í þá áttina? Eg er dauðhræddr um, að það sé á- 
kaflega fátœklegt, dauðhræddr um, að það «é uin ]>á ekki gengið 
upp fyrir stórum hluta af fólki voru, að andspænis ríkinu eða 
J’jóðfélaginu, sem þeir lifa í, hafi þcir nokkra a*ra skyldu en þá, 
að forðast illverk, sem lög varða, íullnœgja i þessum skilningi 
liinu borgaralega réttlæti, lifa eins og ineinlausir og „skikkan- 
legir -< menn. Xei, einu iná ekki gleyma. íslendingar taka þó 
nokkurn þátt í pólitík landsins, meii i j>átt, að því er eg hefi fyrir 
satt, en þeir í rauninni enn eru orðnir rnenn til. þeir greiða 
margir atkvæði við opinberar embættismanna- og þingmanna- 
kosningar. Er ekki það gott? Er ekki það að greiða ríkinu, 



138 — 


þjóðí'élagínu, sveitarfélaginu sínu jmnn skatt, senr skylda stendr 
til ? Eg svara bæði já og nei. Já a5 sjálfsögSu með tilliti til 
alira þeirra landa vorra hér í bœ eða hvar annarsstiðar sem 
vera skal, sein hafa fullkomna sannfœring fyrir því, hvernig 
þeir eiga í hverju einstöku tilfelli atkvæði að greiða. En nei, 
hiklaust nei, með tiiiiti til allra hinna, sem svo stendr þekking- 
arlega á fyrir, að þeir hafa ekki slíka sannfœring. Eg er nú al- 
veg viss um það, að svo eða svo margir fslendingar, sem hér 
taka þátt í opinberum kosningum, eru engan veginn nógukunn- 
ugir málefnunurn eða mönnunum, sem sú eða sú atkvæðagreiðsl- 

ö ö 

an gildir, til þess að geta greitt atkvæði eins og á að vera. 
Sama mætti sjálfsagt segja um marga annarra jrjóða menn. En 
það gefr vorurn rnönnum ekki minnsta siðferðislega rétt til þess 
þekkingarlaust, sannfœringarlaust, og mér liggr við að segja 
samvizkulaust, að taka þátt í opinberri atkvæðagreiðslu. Menn, 
sem á þennan lrátt, svo gott sem blindandi, greiða atkvæði við 
pólitiskar kosningar, eru hér í Ameríku nefndir ákaffega fyrir- 
litlegu nafni. þeir eru kallaðir voting cattle, Ji. e.: gripir, sem 
•smalað er saman af útsendurum þess eða þess kandídatsins, til 
þess með atkvæði þeirra að styðja að kosning hans. Eg vildi 
segja við alla landa rnína, hvort sem þeir standa innan kirkju 
eða utan: Látið aldrei nokkurn tírna nokkurn rnann fá ástœðu 
til að kalla yðr þessu fyrirlitningar-nafni. Greiðið aldrei at- 
kvæði sannfœringarlaust. Sitjið heldr æfinlega heima, þegar 
kosningar fara fram. það styðr enginn þjóðfélagið sitt nreð 
sannfœringarlausri atkvæðagreiðslu. Kappkostið heldr að afia 
yðr þekkingar á landsins málum, og þar með ]>á líka á lrinum 
brennandi spursmálum, sem kosningarnar snerta, og þar með ]rá 
einnig á hinurn opinberu mönnum, er þá og þá eru framboðnir 
til euibættanna. ])á fyrst, ]>egar slík þekking er fengin, er 
hnefilegt, að nokkur greiði atkvæði. Að afia sér þekkingar á 
hag síns eigin þjóðfélags og leggja svo frarn atkvæði sitt með 
fuilri sannfœring og eftir beztu samvizku, það er að gjalda þjóð- 
félaginu sitt skattgjald. — Feðr og mœðr, látið börnin yðar 
menntast. Hér er fullt upp af skólum, fullt af œðri og lægri 
menntastofnunum. Notið þau miklu borgaralegu hlunnindi 
börnunum, unglingunum til handa, svo að cnginn íslendingr 
vaxi hér upp ófœr sökum upplysingarleysis, þekkingarskorts á 



—140 — 


högum iandsins, til þess aS taka þátt í hinum opinberu kosning- 
um, ófœr til þess í pólitisku tilliti að verða landinu að liði 

Ríki — þjóðíelag — nefndi eg. þriðja nafnið á því sama er 
föSurland. þegar það nafn er nefnt, þá fer nafnið að verða hei- 
lagt. það stendr nokkuð einkennilega á fyrir oss íslendingum 
hér í Ameríku, eins og öllum öðrum hingað tiuttum þjóðflokk- 
um. Vér eigum tvö föðurlönd: þetta, sem vér nú erum í og 
þar sem flestir af oss sjálfsagt bera beinin, og liitt, hið íslenzka 
fyrir handan hafið, þar sem vér, allir hinir fullorðnu, erum born- 
ir og barnfœddir, og þaðan er vér höfuin allan vorn þjóðernis- 
lega arf. — Hvað líðr skattgjaldi yðar í þessaátt? — skattgjald- 
inu þessu sérstaka, er á yðr liggr sem íslendingum? það eru 
sumir, sem skammast sín fyrir að vera Islendingar, og reyna að 
kasta burt úr andlegri eign siuni öllu því, sem íslenzkt er. það 
stendr stór skuld upp á þá alla. Og þeir giöra þessu landi ekki 
neinngreiða með því að láta þá skuld ógoldna. Minnizt þess allir, 
þér, sem kristnir eruð, livað hinir miklu menn heilagrar ritning- 
ar elskuðu heitt þjóðina sína og föðurlandið sitt. Munið eftir 
Jósef í Egyptalandi. Munið eftir Móses í eyðimörkinni. Munið 
eftir Gyðingastúlkunni Ester eftir að hún var orðin drottning 
Ahasverusar Persakonungs. Munið eftir Daníel í Babylon. 
Munið eftir Jeremíasi á rústum síns föðurlands. Munið eftir Pál; 
postula. Hvað dásamlegan skerf þeir allir lögðu til föðurlands- 
ins síns ! Hvað heitt þeir allir elskuðu sína vesalings þjóð ! En 
munið þó fremr öllum öðrum einnig í þessu sarnbandi eftir frels- 
aranum sjálfum, og látið liina guðlegu föðurlandsást hans setn 
rnanns æfinlega halda vakandi 1 huga yðar þeirri heilögu skyldu 
yðar, að bera velferð hins fátœka íslenzka föðurlands yðarfyrir 
brjósti, varðveita og frjóvga iiér í nýju landi a'lt gott í hinum 
þjóðernislega arfi vðar, og styðja félagslega að því, aö aðrir gjöri 
hið satna. Gjaldið skatt yðar sem Islendingar. 

„Geldr meistari yðar skattgjaldið?“ þannig spurðu þeir 
íærisveinana, sem það sórstaka skattgj ild áttu inn að heimta í 
Kapernaum. Hvaða gjald? þa.ð var, eins og áðr er á vikið, 
ekki liið ahnenna þegnskyldugjald til rómversku stjórnarinnar. 
það var alveg sérstakr skattr, sem liver einasti fullorðinn Gyð- 
ingr samkvætnt iögmáli Mósesar át.ti að greiða til musterisins 
í Jerú.salem (sbr. 2. Mós. 30, 31). Frá guðlegu sjónarmiði þurfti 



—141 


Jesús auðvitað ekki að borga neinn slíkan skatt. Hann var 
sjálfr herra musterisins, og var því í rauninni upp yfir það haf- 
inn að inna slíkt gjald af liendi. En hatin borgaði þennan skatt 
eins og hver annar þegn hins gyðinglega guðveldis. Hann opin- 
berarsinnguðlega undanþágurétt frá þessu skattgjaldi meðþvívið 
þetta tœkifœri að látayfirnúttúrlegt kraftaverk fram koma. Les- 
ið söguna seinast í 17. kap. Matteusar guðspjalls. Pétr kastar eftir 
boði Jesú út öngli í Genesaretvatnið, opnar munn fisksins, sem 
hann dregr, og tekr þaðan penÍDg, mátulega stóran upp í hið 
umrœdda skattgjald þeirra beggja. Hann opinberar sinn guð- 
lega mátt mitt í sinni inannlegu löghlýðni. — Lærið þá allir af 
honum að gjalda þetta sérstaka skattgjald, sem eg varnú síðast 
um að tala, hið þjúðernislega, íslenzka skattgjald, eins og rœkt- 
arfuJlir og löghlýðnir þegnar hins heilaga guðmanns og eins og 
þeir, sem hjá honum hafa gengið í skóla til þcss meðal annars 
að læra elslcu til föðurlandsins síns og þjóðarinnar sinnar. 

--—--- 

prjúliuiidruð' ára afrnæli Criistavs Adolfs. 

Hinn 9. Desember í ár verða þrjú hundruð ár liðin fra fœð- 
ing Gústavs Adolfs, hins fræga og glæsilega Svíakonungs, sem 
á sinni tíð, 17. öldinni öndverðri, var „sverð og skjöldr" lútersku 
trúarinnar og hins prótestantiska heims yfir höfuð. Og er í 
hinum lútersku löndum norðrálfunnar undirbúningr gjörðr til 
alls-herjar júbílhátíðar, er lialdin verðr þann dag til þess að 
lieiðra minning hans, rytja upp fyrir almenningi nútíðarinnar 
hina miklu og blessunarríku þýðing, sem líf hans og æfistarf 
hefir haft í mannkynssögunni, og þakka guði fyrir það, að hann 
lét þessa miklu lietju koma fram á sjónarsvið sögunnar, krist- 
inni trú og andlegu frelsi til varnar, þegar hvorttveggja var í 
svo ógrlegri hættu út af framgangi páfatrúarmanna. 

Vilhjálmr 2., þýzkalandskeisari, hefir með lífi og sál stutt 
aö því í ríki sínu, að júbílhátíð þessi verði sem stórkostlegust, 
og meðal annars látið boð út ganga um það, að allir skólar rík- 
isins skuli taka þátt í henni. Júbílguðsþjónustur verða og við 
þetta tœkifœri haldnar í öllum kirkjum prótestanta á þýzka- 
landi. í Svíþjóð, föðurlandi Gústavs Adolfs, verða hátíðahöldin 
út af 300 ára afmæli hans ekki síðr mikilfengleg. Osk'ar korj- 



ungr heiir skorað á þegna sína bæði þar og í Norvegi að gjöra 
9. Desember í ár, sern er sunnudagr (hinn 2. í jölaföstu), að al- 
mennri kirkjulegri þjóðhátíð; en daginn næsta á undan eiga há- 
tíðahöldin að fara fram í skólum öllurn og öðrum opinberumstofn- 
unutn, bæði œðri og lægri. Danakonungr er líka með í því að 
láta í sínu ríki heiðra minning hinnar soensku söguhetju; eins 
prinzinn af Wales, og heill skari ann irra prótestantiskra þjóð- 
höiðingja. I sambandi við júbílhátíð þessa er það og, að félag 
eitt mikið á þýzkalandi, er nefnt cr eftir Gústav Adolf og stofn- 
að var árið 1832, hefir áformað að reisa hinum mikla konungi, 
er það kennir sig við, minnisvmrða í Berlinarborg, og á sáminn- 
isvarði að verða í sinni tegund eitthvert mesta og skrautlegasta 
listasmíð, sem nokkurn tíma hefir gjört verið. Keisari þýzka- 
lands er höfuðmaðr í þessu fyrirtœki, en ekki er búizt við, að 
minnisvarðinn verði fullgjörðr fyr en að einum tíu árum liðnum. 

Yíða í lútersku kirkjunni hér í Ameríku, en einkurn meðal 
Svía í aðalkirkjudeild þeirra, Agústana-sýnódunni, verða og 
hátíðahöld á afmælisdegi Gústavs Adolfs, hinn 9. Des. næst- 
komanda. Og er eins og að sjálfsögðu búizt við þvi, að ríku- 
iega verði við það tœkifœri offrað til kristilegra og kirkju- 
legra fyrirtœkja. 

þegar (íústav Adolf, að eins 17 ára gamall, kom til ríkis í Sví- 
þjóð eftir föður sinn, Karl konung hinn9.,árið 1611, var land hans 
í miklum nauðum statt. það átti þá í ófriði viðþrjú nábúaríkin: 
Danmörk, Pól-land og Rússland. En með hinum miklu hœfileg- 
leikum sínum heppnaðist hinum unga konungi að frelsa ríki 
sitt frá hættu þeirri, er ytír því vofði. Arið 1613 var ófriönum 
við Dani lokið og við Rússa 1617, en við Pólverja hélzt stríðið' 
allt af öðruhvoru þangað til 1629. Ari síðar (1630) hóf Gústav 
Adolf hina stórfrægu herför sína til þýzkalands, aðallega í því 
skj-ni, að hjálpa hinum prótestantisku trúarbrœðrum sínum þar 
gegn ofrefii kaþólskra manna. Voldugasti höfðinginn á þýzka- 
landi, Ferdinand keisari í Austrríki, var rammr páfatrúarmaðr, 
og hafði hann og hinir kaþólsku bandamenn hans nálega gjört 
út af við prótestanta, þegar Gústav Adolf tók frarn í þann lifrið 
(þrjátíu ára stríðið svo kallaða, er byrjað hafði árið 1618). 
Arið 1631 átti hann ásamt Söxurn, er gengið höfðu undir merki 
þans, bardág'a við k'eisáráherinn hjá ÖréiténíeTd (i n'á'n’d við 



—143 


Leipzig), og vann þar frægan sigr, og árið eftir annan bardaga 
viö ána Lech í Bæjaralandi, og féll Tilly, aðalherforingi keis- 
arans, í þessum síðar nefnda bardaga. Wallenstein tdk við 
yfirstjórn yíir her keisarans að Tilly iátnum, og barðist Gústav 
Aaolf við hann hjá Lutzen hinn 16. Nóv. 1632; vann hann þar 
enn sigr, en sá sigr var dýrkeyptr, þvl í þessari orrustu féll hinn 
mikli Svíakonungr, að eins 38 ára gamall. 

Gústav Adolf var stjórnvitringr mikill og hershöfðingi ein- 
hver hinn ágætasti, sem mannkynssagan veit af að segja, en 
merkastr er hann fyrir það, að hann vai'ð verkfœri í hendi guð- 
legrar forsjónar til þess að hjálpa við málefni kristninnar, þegar 
það var í svo voðalegri hættu. 


Hinn 30. Okt. var samkoma að Mountain í Norðr-Dakóta; 
en tiiefnið var það, að þá skyldi afhjúpaðr minnisvarði, sem 
reistr hefir verið séra Páli heitnum þorlákssyni, á leiði hans í 
Víkrkirkjugarði. Voru þá liðin 12 ár frá því séra Páll dó og 
15 ár frá því hann stofnaði íslenzku nýlenduna í Pembina Co., 
N. Dak. Samkvæmið fór fram í kirkjunni, og var þar sungið, 
leikið á hljóðfœri og rœður fluttar. Séra Fr. J. Bergmann gaf 
góða lýsing á hinuin látna. Hr. Runólfr Marteinsson talaði utn 
byltingar, kosti þeirra og ókosti. Séra Jónas A. Sigurðsson 
minntist hins látna í sambandi við reformazíónshátíðina, er um 
þær mundir, eins og vandi cr á hverju ári, var haldin víðsvegar 
í lútersku kirkjunni. Séra Steingrímr þorláksson, bróðir séra 
Páls heitins, minnti á trú þá, er hinn látni hefði haft á málefni 
því, er hann vann fyt'ir, og guðdómlegleik guðsorðsins, svo og á 
kærleik lians til landa sinna og umhyggju hans fyrir velferð 
þeirra bæði líkamlegri og andlegri. — Eftir rceðuhöldin var 
gengið út í kirkjugarð og að minnisvarðanum. Var hann svo 
afhjúpaör og helgaðr minning liins látna. 

Varðinn or úr enskum granít, mjög veglegr, með hreinutn 
og óbrcúnum svip. Einu útbrotin á minnisvarðanum er blæja 
höggvin efst á honum, sem fellr af toppnum lítið eitt niðr. A 
steininn er graflð nafn séra Páls, fœðingar- og dánat'-ár, einnig 
árið, setn liann prestvígðist, og árið, sein hann stol'naði ný- 
lenduna. 

A samkotnunni komu inn rúmir 18 dollars, er ganga eiga 
upp í kostnaðinn við minnisvarðann, sem ct' all-tnikill. Von- 
anda er, að þeir menn, setn sátu á síðasta kirkjuþingi, gleymi 
ekki loforðum þeitn, er þar voru gjörð, um stuðning að s tmskot- 
um hjá almenningi upp í minnisvarðakoítnaðinn. Hver kirkju- 
þingsmaðr setti sér nefnilega, að vera búinn að safua ofr-1 ítilli 
upphæð í þessu skyui, þó ekki væú meira én 2—3 dólíars', fyrir 



—144— 


næsta kirkjuþing. Steinninn á leiði séra Páls þorlákssonar ættí 
eigi að eins að vera minnisvarði yfir honum, heldr líka steinn, 
sem sýndi öldurn og óbornum, að Islendingar kunna að meta 
sína menn. 

Borgað til minnisvarðans yfir séia Pál heitinn forláksson og aíhent lir. Jón 1 
J’orlákssyni á Eyford, N. I)ak.: frá Sigurði Björnssvui $2.00, Jóni Björnssyni $0.50. 
Mr. & Mrs. K. forvaldsson $'2.00, Kvennfélagi Víkrsafn. $25.00, Birni Jónssyni 
$0.25, Guðm. Jóhannessyni $5.0f>, J>orbjörgu Eiriksdóltur $1,00, Jóhannesi Torfa- 
syni $1.00, Jóni Níelssyni $0.50, Páli Vigfussyni $1.00. 

Til bókasafns kirkjufélagsins: Bjarni Jónsson, Minneota, $5.00. 

__hjlh_ 

í ritgjörðinni í siðasta blaði ,,Úr heimi vísindanna“ er á 117. bls. misprentað: 
Frampartana 1 likömum dýra og jurta. i staðinn fyrir Frumpartana o. s. frv., og 
seinna á sömu bls. framhóljí'ó í staðinn fyrir frumhólfiS. 

í 2. sálmi Davíðs í Af ríl nr.i Sam. eru siðustu hendingar tveggja versa, hins 1. 
3 ., of stultar. pað er misprentan. Hending fyrra versins á að vera: ,,að hugsa sér 
að fella drottins veldisstól", og hins síðara: „hve hátt hann reiðir tignar-veldissprot- 
ann bá“. — Og í jó. salmi Davtðs í Júní-nr.inu hefir i 5 . v., 3 . h., misprentazt / í 
staðinn fyrir úr (lífs úr lindum tærum). 

Lexíur fyrir sunnudagsskólann; fyrsti ársfjórðungr 1895 . 

1. lexía, sunnud. 6 . Jan.: Jóhannes skfrari hálshöggvinn: Mark. 6 , 17 - 29 . 

2 lexfa, sunnud. 13 . Jan.: Mettan tímm þúsund manna: Mark. 6 , 30 — 44 . 

3. lexía, sunnud. 20 . Jan.: Kristr brauð lifsins: Jóh. 6 , 25 — 35 . 

4. lexía, sunnud. 27 . Jan.: Játningin mikla: Matt. 16 , 13 -- 23 . 

Ilr. Sigrbjörn Sigrjónsson, IÓ4 Kate St., sendir út ,,Sameininguna“. 

Ilr. Sigrh.jiiril Siíírjólisson (164 Ivate St.) hefir frá útgafunefnd ,,Sam- 
einingarinnar“ lengið umboð til að innkalla hinar útistandandi skuldir blaðsins, 
nema irá kaupendum í Dakota, (iar sem séra Frlðrik .1. ltrrglliailll er inn- 
köllunarmaðr. Féhirðir blaðsins er hr. Jóm Blömdal, 545 William Ave. 

Séra Jónas A. Siaurðisson hefir góðfúslega tekið að sér innheimtu 
á útistandandi skuldum Sameinin^arinnar i söfnuðum s.'num. Eru þvi aliir 
kaupendr blaðsins á Akra, Ilallson, l’embina, Grafton og Ilensil vinsamlega beðnir 
að standa greiðlega í skilum við hann á öllu ]>vi, er þeir skulda blaðinu. 

Fr. J. Bergmann. _ 

ísafolll, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kernr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameríku $1.50. W, II. Pálsson, 618 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr. 

Snnnanfara hafa W. H. Pálsson 618 Elgin Ave., Winnipeg,. Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N.D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Jlinn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum rnanni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

K1'ItKJUBLAÐIÐ, ritstj. séra J>öih. Biarnarson, Rvík, 4. árg. 1894, c. 15 arkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, „Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 ets. og fæst hjá W.H 
Pálssyni, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Garðar, N.Dak., og G. S. Sigurðssyni, Minne- 
ola, Minn. 

,,SAMEININGIN“ l:emr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.1-0 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave. Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Friðrik I. 
Bergmann, Hafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J>orláksson, Magnús Pálsson,Tón Blöndal, 

PRENTSHIDJA LÖGEEP.GS — WIKNIPEG. 





